Ang Patutunguhan 

ng Tao 

Si Dr. Alexis Carrel ay ipinanganak sa France noong 
1873. Matapos niyang makatanggap ng mataas na 
edukasyon sa Siyensiya (Medisina) sa France, siya 
ay tumungo sa Estados Unidos noong 1905 upang 
maging kasapi ng Rockefeller Institute of Medical 
Research sa New York at nanatili roon sa loob ng 30 
taon. Siya ay pinarangalan ng Nobel Prize noong 1912 
dahil sa kanyang ambag sa larangan ng medisina. Siya 
ay namatay noong 1944 sa France. 

Ang aklat ni Dr. Carrel na pinamagatang, Man the 
Unknown, na nailathala noong 1935 at nailathala 
nang ilang ulit ay ang kanyang pinakakilalang akda. 
Ang isang komentador ay nagsabi tungkol dito: Ang 
aklat na ito ay nagbubuod sa karamihan sa kanyang 
mga karanasan bilang tao at kanyang buhay ayon sa 
siyentipikong pananaw’ 

Ngunit ayon sa nalaman natin mula sa kanyang 312 na 
pahinang aklat, si Dr. Alexis Carrel ay nabigo na makita 
ang katotohanan sa buhay ng tao. Kaya pinamagatan 
niya ang aklat bilang, Man the Unknown. Ang isang 
pag-aaral ng kanyang aklat ay nagsasabi sa atin na ang 
tao ayon sa pananaw na siyentipiko, ay natuklasan 
nang lubos ni Dr. Carrel. At pagkatapos ay liUtaw ang 
tanong kung bakit pinamagatan niya ang kanyang 
aklat sa ganitong paraan. Ang kalituhan na ito ay 
lumilitaw sa katotohanan na bagaman si Dr. Carrell 
ay nakatuklas sa tao, ay hindi ito nagdulot sa kanya 
na magkaroon ng tiyak na kaalaman sa patutunguhan 
ng tao. Naramdaman niya na ang ‘nalalamang’ tao ay 
patungo sa isang ‘hindi nalalamang’ patutunguhan. 

Ang katotohanan dito ay kung ano ang hindi nalalaman 
ay hindi ang tao, bagkus ay ang kanyang patutunguhan. 
Ang mas mainam na pamagat marahil ay, “Man’s 
Destination, the Unknown.” 

Ito ay hindi isang problemana hinar ap ni Dr. Carrel lang. 


Ang parehong problema ay 
hinarap at nananatiling 
hinaharap ng mga 
pilosopo at mga 
nag-iisip. Bagaman 
ang tao ay lumitaw 
sa kanila bilang 
isang nakikilalang 
nilalang, sila 
ay nananatiling 
ignorante sa kanyang 
huling patutunguhan. 

Ang ideolohiyang kawalan na 
ito sa pagitan ng tao at kanyang patutunguhan na 
nagpapakita ng kung gaano kamisteryoso, ang mga 
paraan ng Diyos sa tao kaya walang inaasahan sa kanya 
liban pa sa pagkagilalas. 


Ang 

tao ay isang 
nilikha; siya ay hindi 
Tagapaglikha. Tulad ng 
isang makina na nilikha 
ng isang inhinyero, 
ang makina ay hindi 
lumikha sa sarili 
nito. 


Ang tao ay perpeksiyunista sa kapanganakan pa lamang. 
Sa kanyang kalikasan, nais niya ang perpektong pag- 
iral, buhay na walang hanggan, walang patid na saya, 
walang balakid at iba pa. Nais niya ng isang mundo 
ngpagkakatupad ng pangarap ng mga tao. Isang mundo 
na walang pagsasalungatan. Isang mundo na ang tao 
ay maaaring mamuhay nang may ganap na kasiyahan. 
Nais niya ng perpektong mundo, ngunit sa kabila 
ng lahat ng kanyang pagsisikap, siya ay itinakda na 
mapagtanto na ang paghanap sa perpektong mundo 
ay imposible. 


Ang usapin na ito na tila hindi kapansin-pansin ay 
natutugunan kung ang pag-aaral sa tao ay gagawin 
sa liwanag ng banal na piano sa mga bagay. Ito ay sa 
pagsasabi, na kapag ang mga pagsisikap ay ginawa 
upang maunawaan ang pagtatakda o piano ng 
Tagapaglikha nang may kasamang pang-unawa sa 
nilikha. Ito ang nag-iisang posibleng siyentipikong 
paraan na magkakaroon ng kahalagahan. Kapag 
nilapitan natin ang mga bagay sa anggulong ito, 
malalaman natin na ang problemang ito ay dumarating 
sa atin dahil lamang sa sinusubukan natin na unawain 
ang tao nang walang pag-unawa sa piano ng paglikha 
ng Diyos. 


Ang tao ay isang nilikha; siya ay hindi Tagapaglikha. 
Tulad ng isang makina na nilikha ng isang inhinyero, 
ang makina ay hindi lumikha sa sarili nito. Dahil 
dito, kung nais natin na malaman ang katotohanan 
sa tao, ay marapat na malaman ang tungkol sa piano 
ng paglikha ng Tagapaglikha. Tulad ng kung walang 
kalaaman tungkol sa piano ng inhinyero, hindi 
natin maipapaliwanag ang makina, gayundin, kung 
walang kaalaman tungkol sa piano ng paglikha ng 
Tagapaglikha, ay imposible na ipaliwanag ang tao. 
Ito ang dahilan, kung hindi natin ito ihahayag, ang 
kahulugan ng buhay ng tao ay nakakatakas sa atin. 
Samantalang kung ihahayag natin ang piano sa 
paglikhang ito sa ating tanaw, ang lahat ay maaaring 
maunawaan. Ang lahat ay nasa lugar nito. 

Ano ang Plano sa 
Paglikha ng 

Tulad ng lahat ng bagay sa mundo, ang Diyos ay 
lumikha sa mundo na kalahati ng isang pares. Ang 
mundo, na kung saan ay lumilipas ang ating buhay 
matapos na tayo ay maipanganak ay ang unang kalahati 
samantalang ang kabilang mundo na kung saan ay 
mamumuhay tayo pagkalipas ng kamatayan ay ang 
isa pang kalahati. Ang Tagapaglikha ng tao ay lumikha 
sa kanya na isang nilikhang na panghabang-panahon 
at naghati sa kanyang buhay sa dalawang antas - ang 
antas bago ang kamatayan o ang limitadong buhay 
sa mundong ito at ang buhay na walang hanggan 
pagkatapos ng kamatayan. Ang mundo bago ang 
kamatayan ay dinisenyo upang maging lugar ng 
pagsubok, habang ang mundo paglipas ng kamatayan 
ay dinisenyo upang maging mundo ng ‘gantimpala’ 
o ‘parusa’. Ang pagkakamaling nagawa ng mga 
pilosopo at mga tagapag-isip ay dahil sa hinanap nila 
ang patutunguhan ng tao sa kasalukuyang mundo, 
samantalang ito ay hindi umiiral sa mundong ito. 

Dahil ang kasalukuyang mundo ay nilikha upang 
magsilbi sa pagsubok sa tao, lahat ng naririto ay 


binigyan ng kumpletong kalayaan upang gumawa 
ng kanyang sariling moral na pagpili. Ito ay tila ba 
ang kasalukuyang mundo ay isang uri ng kuwarto ng 
pagsusulit na ang lahat ng paghahanda ay inilagay na 
para sa pagsusulit. Ngunit ang mga hinahangad na 
mga bagay na kailangan upang makabuo ng masayang 
buhay ay wala rito. Dahil ang lahat ng naririto ay hindi 
kumpleto at limitado. Kung ang tao ay hahanap ng 
kaligayahan dito, siya ay magiging tulad ng isang 
mag-aaral na gustong bumuo ng buhay na gusto niya 
sa loob ng silid ng pagsusulit. Tulad ng kung paanong 
ang mag-aaral na ito ay magagapi ng pakiramdam ng 
pagkabigo kung susubukin niya ito, gayundin sa tao, 
na susubok na bumuo ng perpektong mundo sa isang 
lugar na para lamang sa pagsubok, siya ay makakaharap 
ng pagkabigo. 

Paano Tayo 
Mamumuhay sa 

Ang isang tanong ay lumilitaw kung ano ang marapat 
na gawin ng mga kalalakihan at kababaihan sa 
limitadong mundo bago ang kamatayan upang 
makatagpo ng kanilang mga hinahangad sa mundo 
paglipas ng kamatayan. Ang sagot dito ay marapat na 
sila ay kumilos nang may kalayaan ayon sa ninanais 
ng kanilangTagapaglikha. Paano natin ito magagawa? 
Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsuko ng 
ating mga sarili sa banal na disiplina. Ito ay sa kabila 
ng binigay sa atin na kumpletong kalayaan sa paggawa 
ng gusto natin, ay kailangang pigilan natin ang ating 
mga sarili, bumuo ng positibong pananaw, kahit pa sa 
negatibong sitwasyon, at tratuhin natin ang ating mga 
sarili tulad ng kung paano natin nais na tratuhin tayo. 

Upang magantimpalaan ang mga tao na sinuko ang 
kanilang mga sarili sa banal na disiplina sa mundo 
bago ang kamatayan, ang Diyos ay lumikha ng isang 
perpektong mundo pagkatapos ng kamatayan, ang 


walang hanggang mundo na tinatawag na Paraiso. Ang 
Paraiso ay ang mundo na nilikha para sa pagnanasa ng 
tao sa pagiging perpekto. Ito ang perpektong mundo 
sa lahat ng usapin, walang pagkabigo, problema, 
pagtanda, sakit - puro walang hanggang kapayapaan, 
kaligayahan at kasiyahan. Ang Diyos ay nagnanais para 
sa mga kalalakihan at kababaihan na magiging karapat- 
dapat dito sa kanilang pagsusulit sa limitadong mundo 
ayon sa banal na batayan upang tumira sa perpektong 
mundo ng Paraiso. 

Kaya sino ba ang mga kalalakihan at kababaihan na 
ito na nakapasa sa banal na pamantayan? Sila yaong 
mga tao na sa pamamagitan ng kanilang intelektuwal 
na kakayanan ay nagkaroon ng pagkilala sa Diyos. Sila 
yaong mga nakatuklas sa katotohanan sa pamamagitan 
ngpagpunit sabelo ngpagkalito ngpag-iisip, tumalikod 
sa lahat ng uri ng pagsamba upang sambahin ang nag- 
iisang tunay na Diyos na silang ginabayan tungo sa 
isang disiplinadong pamumuhay Ito ang mga batayan 
para magkamit ng Paraiso ayon sa banal na piano sa 
paglikha. Ang mga kalalakihan at kababaihan na ito 
na nakaabot sa pamantayan ay ipapasok sa mundong 
walang hanggan sa Paraiso paglipas ng kamatayan, 
samantalang ang mga mabibigo ay itatapon naman sa 
Impiyernong walang hanggan, na kung saan ay walang 
itinabi para sa kanila liban pa sa habang panahon na 
paghihirap at pagkabigo. 

Kaya, magtuos sa iyong buhay upang makita kung 
ikaw ba ay makakaabot sa banal na pagkakataon. 
Siguraduhin mo na makuha mo ang iyong pagkakataon 
sa mundong ito upang ikaw ay magkamit ng habang- 
buhay na kapayapaan sa Kabilang-buhay. 

Mabiyaya yaong mga naging karapat-dapat sa 
pinakamainam na biyaya ng Panginoon - yaon ay ang 
Paraisong walang hanggan - ang huling patutunguhan 
ng nanampalatayang tao. 



Ang 

Patutunguhan 

ng Tao 





